
































g. MAB AN EI RIENI, 


* Sef Isaac a Mary Jones, gen. Llanwrtyd, y rhai, gladd 
A» wrth Gapel y Glynos. 
Gan Roger Jones, Llanwrtyd, Brawd arall Isaac o Dreftys 


MA (“2m 


DC 


î 
/ 


A'r y 
LAXDYOYL 





Ne 





X i. k 1 Rhyw achos gulnru gaf deimlo, 
Ac aml oíìdio o hyd, 
Ac etto 'does dim wedi addo, Î 
Ond croesau tra'n rhodio'n y byd; 
W Ymhlith yr amrywiol ofidiau, 
' Daeth angau fe fwriodd fy mron, 
Aeth ymaith a'm hanwyl rieni, 
Er canu—galarnad yw hon. 


0 


Rhyw ddeunaw cant meithion o flwyddi, 
Tri deg ac wyth hefyd at hyn, 

Oedd oedran ein Ceidwad pryd hyny, 
A'm Tad yn wynebu y glyn; 

A deunaw“*cant ydocdd a haner, 

A phedair pan ddeuai y dydd, 

I mam i ymdrechu ag angau, 

A myn'd o'i gotìdiau yn rhydd. 


9 Oed 'nhad pan ŵn nyn'd trwy'r Iorddonen; * 
Oedd pumtheg a thrugain ag un, 
Gadawodd ef ddyddiau'r addewid, 
Heb glefyd byth wrtho ynglŷn, 
Saith deg a phump Hefyd o flwyddi, 
Oed mam ydocdd hyny i gyd, 
Pan hedodd ei henaid anfarwol, 
I'r byd sydd. dragwyddol ei hyd, 





' 
T 
| 


“ ; 4r bod un ar bumtheg o flwyddi, 
Rhwng mam myn'd i'w chladdu a nhad, 
ŵ Roedd angau mor anhawdd i'w dderbyn, 
A gelyn ergydiau meŵn brad, 

Er dyfod blin aml ofidiau, 

A thrymion gystuddiau i'r tŷ, 

Croesawir braidd bob peth cyn' angau, 

Î Pâr hwn wylo dagrau imi. 


dn eny 


Galaru sydd eithaf naturiol, 
I'r holl natur ddynol i gyd, 
Ar rhyw amgylchiadau fel hyny, 
Sef symud rhieni o'r byd, 
Î Er bod cu haneddau yn unig, 
Maent ddiddig heb ofìd na braw, 
Nid rhaid i'r preswylwyr ddim crynu, 
Nac ofni fod gelyn gerllaw. 


v 






AU 











LL 


* “ 
2 Y. 
6 'Rwi yn gweled fwy fwy 'nol eu claddu, A 
Mae ofer yw imi roi mryd, 4 
Ar ddim o bob pethau a welir, i 
Cyfoewrid yn brysur mae'r byd, * 
Mae dull y byd hwn yn myn'd heibio, “4 ik 
Mae felly i fod etto'n mhob oes, ci 
*Does dim dal ymddiried byth ynddo, 
Ond 'rhwn ga'dd ei hoeliorar y groes. 








-_ 


O am gael adnabod y cyfaill 
Ym mhob rhyw gyfyngder a lŷn, o 
Fe gefna fy anwyl berth'nasau WN y 
Yn arizau 'madawant bob un, 

Fe allai mai hwy fydd y cynta” a A 
Waith methu a dala yn'lân, 

A minnau yn haeddiant yr IEsy, 
Pryd hynny a'i mentraf ym mlaen. 


8 Er myned o Abel mab Ada, íi 
Vn gyntaf irwy angau o'r byd, | 
Rhyw filoedd tra maith a'i canlynodd, 

Hyd yma trwy'r oesoedd i gyd. 

Ond etto mae adeg cyfarfod, & ì 
A'r forau'r diwrnod a fydd 

Tylwythau y ddaeur fydd yno, 

Fu, ddaw, a'r rhai hefyd y sydd. ^ 1 


9 Mae'r siwrneu'n dra phell.aethant iddi, 


Am anwyl rieni'r wy'n son,” A^. $ 
Gobeithiaf yn wir eu bod heddyw | 

' * Mewn gwlad nad oes pechît nâ phoen, | 
Eu cyrph a osodwyd i orwedd, ' | 
Yn waeledd o'm golwg i mwy; 


Ni wnant hwy ddychwelyd byth attaf, “ 
Ond rhodiaf ar íyr attynt hwy, Ŵr 


30 Heb ofyn un cennad daeth angau, 
Fe'u trawai neu bron gwnaeth eu brad; 


I'r galou yn union 'r ergydiodd Ŷ 
Nes safodd peiriannau eu gwa'd ; Î 
Ffyddlondeb a welwyd yn eglur, - Ï 
A llafur tra parodd eu taith; Ê 

O'r pryd dechreuasant grefydda, PL, 
Nes gorphen eu gyrfa a*u gwaith. lr 


11 Gadawsant ni nol mewn mawr alar; 
'Doedd dîm gennym, bedwar o blant, 
A phawb yn bresennol oedd yno, 
Ond wylo a hwy'n myned bant, 
O'r teimlad nis gallwyf ddarlunio, 
O hyd ydwyf ynddo'n barhaus, 


Wrth.fedddwl eu bod wedi cgado, Ê 
Mae hyn arnaf euo fel trais. 
12 Ond etto dymunwn i feddwl “eb 


Mae llywydd y cwbl yw Duw, ; 
Mae 'Fe all gymmeryd pawb atto, 
Pan mynno a'u cadw hwy'n fyw, 
Ac hefyd dymunwn ìi dewi, 
. A pheidio rhyfygu yn un wedd, 

















































OU | 3 
A Ond cofio mai buan y byddaf 
yd i Fy hunan yn wael yn y bedd. 
dU 


5 18 Rhyw gennad tra didwyll yw'r angau, 

4 â? Nid arfau na dim wna ei droi, 

AU h Ni thycia dim moddion meddygon, 
Mae pob rhyw gysuron yn ffoi; 

| Pe chwiliwn y llwybrau dramwyent, 
A'r teiau'r aneddent yn fyw, 

f Nis gallaf ei ffeindio'n y rheiny, 

X * Eu lletty yw'r gladdfa gwir yw, 


15 'Rym ni yma etto'n ymddifaid, 

$ y Yn enbyd anialwch y byd, 
Fe allai fod llawer heb deitlìio 
Ond hwy aethant trwyddo i gyd, 
Bron methu a gweled 'rym ynddo, 
Pa fodd i ymlwybro ymlaen, 
Ac etto mae achos rhyfeddu 

) 'N bod heddyw tu yma i'r tan. 


15 Rhyw lawer cydmariaeth arferir 

O fewn yr ysgrythur o hyd, 
Er dangos mor fyred yw?n dyddiau, 
A gwagder holl bethau y,byd, 

' A'nt heibio fel gwenol y gwehydd, 
Neu gysgod ar fynydd neu fryn, 
Neu eryr yn hedeg at ymb6rth,— 
Duw'n gymmorth ì feddwl am liyn. 





' 16 Deisyfais un peth gan yr Arglwydd; 
i A hynny a geisiaf o hyd, 
Sef trigo o fewn ei gypteddau, 
Nes myn'd trwy borth angau o'r byd. 
l ediych a gwel'd eî brydferthwch, 
Maehynyimiofawr werth, 
A mofyn am dano?n ei deml, 
Fel hyn adnewyddir fy nerth. 


* 
Î 17. Bu'r seintiau sydd wedi myn'd adre 
* Yn trigo 'n eu dyddiau'n y tŷ, 
. Rhaid dechreu trafaelu tra yma, 
Î î Os awn i'r gymanfa sydd fry, 4 
bi Os garw y daith rhaid trafaelu, 

1 ï Heb byth roddi fynu'n un wedd, 

| Ceir gorphwys yn llonydd nol hynny, 

Yn nistaw ystafell y bedd. 


18 Onad allwn dewi fel Aaron, 
Î Er colli dau feibion oedd gu, 
F Yn ddiau yn ddwys iddo deimlo, 

Pan ga'dd ei ergydio mor gr, 
Mae pob goruchwyliaeth yn gywir, 
Er bod yu aneglur yn awr, 
Mae niwl a chymylau'n ei chuddio, 

| O olwg trigolion y llawr, 








19 Bu Jacob yn ymdrech a*r angel, 
Mewn rhyfel ryw ddydd braidd a'i Dduw, 
Aeth Benjamin bach meddai ymaith, 
Suneona Joseph nid yw, 











20 


21 


22 


24 


to 


o 


4 


Yr olwyn pryd hyn oedd heb gylchu, 
A'r cwbl oedd iddo fe 'nghndd, 
Daw'r(roion tywyllaf i ninnau 

Ryw forau. mor oleu a'r dydd. 


Ffyrdd Duw sy'n y moroedd o'r golwg, 
Nid ydynt yn amlwg bob pryd, 

Â'i lwybrau'n,y dyfroedd sydd ddyfnion) 
Ond pob peth sydd gysson i gyd, 
Cymhylaua th'wllwch amzylcha, 
*Rhwn ferchyg ar wyntoedd y nen, 
Cyfiawnder a barn ydyw trigfa, 
Eiorsedd am byth, byddo'n ben. 


Hen eiyn dynoliaeth-yw'r angau, 

Mae'n tramwy a'i gleid i bob gwlad, 
Mae'n torri o hyd yr yndebau, 

Rhwng plant sydd a'u maemmau a'u Tad, 
Ond er rhaid rhoi fyny i'r angau, 

Ei faeddu ga'dd yntau cyn hyn, 

Yn llwyr fe'i gorchfygodd vr IESU 

Er trengu ar Galfari fryn. 


Errhoddi'n hanwyìiaid i orwedd, 
Do'nt fyny'n ddilygredd ryw ddydd; 
Wrth floedd yr Archangel cyfodant, 
Ni fyddant ddim hwy yn y pridd, 
Daw'r duwiol ar ddelw ei Anwylyd 
O'r gweryd,a'i wisg fydd yn wyn, 

Y meirw i gyd a gyfodir, 

A'r byw newidir prygdyn:, 


Yn gorwedd yn eo hystafelloedd, 
Mae miloedd cyfiawnion ŷ byd, 
Acer bod ynawr yno'n, isel, 
Dônt fyny'n ddidrafel ryw bryd ; 
Ysgrythur a ddywed yn eglur 
Cyfodir holl deulu y ol$n, 

Gan hynny boed i ni diddanu; 
Hin gilydd yn gysson'a hyn: 


Mae'n bwysig anrhaethol i'n gredu 
Athrawiaeth y codia fydd, 
Peamdeninae'n ofer pregelBits 

Ac ofer gweithredu. ein ffydd, 

Bu'n Iesu ei bun yn ddiamau 

Dros ennyd dan seiliau y bedd, 

Ond cododd fel blaenffrwyth er deulu, 
Cânt hwythau gyfodimewn hedd. 


Efarwel fy anwylyaf rieni, 

*Rwyf nawr yn lerfynu (y nghân, 
Ni chaf eich cymdeithas ond hyny, 
Fel cawn wrth fy magu o'r blaen; 


Mae'm gobaith cawn;gwŵrdd yn fwy sanctaidd, 


Heb lygredd tu arall i'r llen, 
Bob dydd 'rwyf am bwyso ar Iesu, 
'R hwn ddaeth i'm gwaredu, Amen, 





D. J. RODERIC, ARGRAPHYDD, ELANYMDDYFRY: 











